CAN O FAWL 
— EIN HIACHAWDWR, 


O'I ENEDIGARTH I'R GROES. 


WA DT 


] EWCH, gyfeillion, ceinion cenwch, 
Tra byddwn îs y nen, 
Cydymdeithiwn gyda'r doethion 
I ddinas Bethlehem y 
I weld ein Brenin Adda o A, 
Yn faban y pur dinam, i ' 
Yn y preseb mewn cadachau, R 
Ar liniau Ei dyner fam. 
Fe ro'wd anrhegion mawr 
_ I'r baban pur Ei wawr 
Gwael oedd tylotty lle'r oedd lletty 
, Creawdwr daear lawr; 
Gwelwn feichiau yn y preseb, 
Gogoniant harddwch nef, 
Y gwr a nodwyd gynt yn. Eden, 
Tangnefedd yw Ei sedd, 


Lawr yn e'on daeth angylion 
I barthau'r ddaear hon ; 
Tra bo maen ar faen o'r ddaear 
Am danynt hwy fydd sôn ; 
Daeth y llu liw'r nos i foli 
I blith bugeiliaid gwiw ; 
Seiniodd mawl trwy'r nef a'r. ddaear O 
Am eni ca Fab Duw; | 
i ey A 





2 


Enynoddjllid y ddraig 
Pan gawsom gadarn graig, 
Marwol lid a lanwodd Herod 
Pan anwyd hâd y wraig ; 
Yn y llŷs fe siglodd gorsedd 
Y brenin gwyneb drist— 
Yn ei ddyfais ddwys 'mofynodd 
Pa le y ganwyd Crist. 


Methodd llid a mawredd Herod 
A chyffwrdd deddfau'r Nef, 
Na dychymygion yr Henuriaid, 

Na noethder gwaedlyd gledd ; 
Yn y cyfnod siomwyd Herod 
Mewn digter llawn o frâd ; 
Aeth y doethion neu'r seryddion 
Trwy arall ffordd i'w gwlad, 
. Heb oedi'n ddinacad, 





Gwyr digllon, llawn o frâd— 


Archoffeiriaid, Pharisêaid, 
Penaethiaid pena'r wlad; 
Herod chwerw, cyn ei farw, 
Ddanfonodd yn ddioed 


I ladd bechgyn bychain Bethlehem 


O gwmpas dwy flwydd oed. 


O wlad y gwawl i lawr daeth angel, 


Mewn nefol ffraethber iaith ; 
4 Gyrodd Mair a'i bachgen bychan 
A A Joseph ffwrdd i'r Aifft : 
4 “Gwylia'n ddirgel Frenin Israel 
Yn ddiogel yn dy gôl; 
Ar ol marw'r llu gelynol, 
Y Silo Mawr a ddaw'n ol.” 
Daeth terfyn ar eu brâd, 
Y llu gelynol hâd, 
R Yn eu llid am ladd ein Llywydd, 
| ; Tragwyddol Fab y Tad; 








| 
| 
| 


yw 


$ 
Î 
Ŵ 
ì 
î 
i 





£ 


— 


—___— o ue ——_—_——— eu 


3 


'Nol Ei arfaeth at ddynoliaeth, 
Duw galwodd 'nol o'r Aifft, 
Pren y Bywyd, Iachawdwriaeth, 

Tragwyddol nefol fraint. 


Gwr gofidus oedd o'i febyd, 
Fel dyn ac eto'n Dduw, 
Daeth i'w lys fel gwas trallodus, 
Iachawdwr dynolryw; 
Yn Ei Dduwdod, pen cyfamod, 
Anfeidrol oedd Ei nôd, 
Yn y deml yn mhlith doctoriaid 
Yn fachgen ddeuddeg oed... 
Preswylydd mawr y berth, 
Fe aeth i Nazareth, ; 
Yn naturiaeth ac yn ddynoliaeth 
Yn ddilyth at Ei waith. 
Sathrodd bechod 'nol Ei amod 
Anfarwol dan Ei droed, _., 
Aeth i'w fedydd fel. oen ufudd 
Yn ddeg-ar-ugain oed, 


Ymaflodd yn Ei waith mawr helaeth, 
Sef iachawdwriaeth dyn, 
Aethi,;Gana yn Galilea, 
Fe drodd y dwr yn win. 
Yn Ei zel awdurdod dwyfol 
Fe hyrddodd ffwrdd o'r deml, 
Crynodd y masnachwyr cyndyn 
Wrth lais Emanuel. 
Ymgrymwn ninau 'nawr 
Genedloedd bach a mawr, 
Rhoddwn fawl a chlod i'n Harglwydd, 
Penllywydd nef a llawr, 
Am Ei gariad mawr HED Wyddol”' 
At. bechaduriaid mawr, ^^ 
Er ein colli draw yn Eden, 
Fe'n cawd yn Adda'r Ail, 








Ŵ 4 
Meddyg rhad i'r rhai GWN 
I'r cloffion roddodd draed, 
A thafodau i'r mudaniaid 
I draethu gwerth y gwaed ; 
Rhoddodd lygaid i'r rhai deillion 
A chlustiau gwych eu clyw 
I'r byddariaid fel y clywent 
Am ddwyfol fawredd Duw ; 
Y wraig â'r dyfrlif gwaed 
s Mae heddyw mewn mwynhad ; 
*.. B'le mae'r deg o wahangleifion 
“— _ Fu'n griddfan wrth Ei draed? 
Archoffeiriaid a doctoriaid, 
A doethion pena'r byd, 
Wrth Ei wawr nefolaidd hyfryd 
Ddifanant oll i gyd. 


Dacw'r TnreMiŴ hardd a'r Proffwyd, 
Yr Archoffeiriad mawr, 
Afon ddysglaer Pren y Bywyd 
I feirwon daear lawr ; 
Aberth rhad ar Allor Cariad 
I'r hil syrthiedig had,— 
Noddfa glyd rhag llid dialedd 
I'r euog at y Tad; 
Deffroed y dwyfol gledd 
I daro'r Brenin hedd, 

Yn yr ardd yn goch gan ddafnau, 
Fel dyn yn wael Ei wedd ; 
Dacw'r bradwr mawr yn cychwyn 

Gyda gwyr y gwaewffyn,—. 
'Dacw fwy na'r Nef yn hongian. 
Ar ben Calfaria fryn... 


Llanwyllt. | | D. Jones. 


WA ci 


A 
th 
â 
f 
ŵ 
| 
Tn, 
bor 


ewr 


î 
pen 








